જાગૃત ઉજાગર 





અયોધ્યાના એતિહાસિક રામમદિરના 
શિલાન્યાસ કાર્યક્રમમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી 
“અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના “રાષ્ટ્રીય 
અધ્યક્ષ અને “સતકેવલ સંપ્રદાય સારસાના 
ગાદોપતિ અવિચલદાસ મહારાજ, “હિન્દુ 
આચાર્ય સભા “ના વડા સ્વામી પરમાનદજી - 
રાજકોટ, “છારોડી ગુરુકુળ' ના સંસ્થાપક 
માધવપ્રિયદાસજી, જામનગરના “પ્રણામી 
સપ્રદાય'ના આચાય કૃષ્ણમણી અને 
'સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય બાપ્સના વડા મહત 
સ્વામીને મદિરના ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા વિશેષ આમત્રણ 
પાઠવવામાં આવ્યુ છે. આ સતો ૪થી ઓગસ્ટના 
રોજ વિમાનમાર્ગે લખનઉ પહોચશે. “અખિલ 
ભારતીય સંત સમિતિ'“ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ 
અવિચલદાસ મહારાજ ઉપરાત મહામત્રી, 
કોષાધ્યક્ષ, મહામત્રી પણ ઉપસ્થિત રહેશે. 


નોધનીય છે કે સદીઓ થી જેની રાહ 
જોવાઈ રહી હતી એ ઘડી આવી પહોચી છે. પમી 
ઓગસ્ટના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિતના 
દેશના અનેક અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં, ઉત્તર 
પ્રદેશના અયોધ્યા ખાતે ભગવાન રામના 
જન્મસ્થળે, રામજન્મભૂમિનુ ભુમિપુજન કરવામાં 
આવનાર છે. તેમાં માત્ર દેશભરના અગ્રણી 
ગણાતા ૨૦૦ લોકોને ખાસ આમ-તરાણ 
પાઠવવામાં આવ્યુ છે. જેમાં ગુજરાતના પણ પાંચ 
અગ્રણી સાધુ-સતો રામમદિર (િમાણના 
શિલાન્યાસના સાક્ષી બનશે... 


બન મડે. ર 
ધ ઝી 


ુનઘનિમાંણ-સઘંળ સાપ૪,શાહણ સુદ-૧0.તારીઅ-ઇ૩-ઇટ-૧૫૬૪, 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર વાર્ષિક પોટોત્સવ 
વેશ્વિક કોરોના મહામારી ના કારણે સાદાઈ થી 
ઉજવણી કરી હતી. 

માસ્ક, સોસિયેલ ડિસ્ટન્ટ નું પાલન કરીને 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન ની ધજા, વાઘા, 
આરતી, પ્રસાદ કરી કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરેલ. 

ભગવાન ને ભાવ ભક્તિ અને સાદગી સાથે 
વિભાપર ગામના જ સનાતન જ્ઞાતિજનોએ 
પ્રસંગને પ્રસક્નતા પૂર્વક ઉજવેલ હતો... 

માસ્ક પહેરી, સોસીયલ ડ$ડિસ્ટન્ટ રાખીને 
અતિ જરૂર હોય તો ઘરથી બહાર નીકળવુ એવી 
સમજણ પણ સહુ ને આપી ને વિભાપર નુ કોઈ 
વ્યક્તિ કોરોના સંક્રમણ નો ભોગ ન બને તેવી 
તકેદારી રાખવા સહુ ને સજાગ કરેલ હતા. 


મનુષ્યનો વિકાસક્રમ સમજાવતા ચાણકય કહે છે -- 
તાતયેત પંવવર્ષાળિ - પાચ વર્ષ સુધી બાળકનુ લાલનપાલન કરો. 
૮શવર્ષાળિ તાડ્યેત્‌ - ત્યાર પછીના દશ વર્ષ બાળકનું તાડન કરો. 
એટલે કે અનુશાસનયુક્ત ઘડતર કરો. 
પ્રાપ્ત ત્‌ ષોડશ વર્ષે - સોળમે વર્ષે બાળક પોતાનુ સ્વતત્ર અસ્તિત્વ અનુભવે છે. 
ઘત્રં મિત્ર સમાવરેત્‌ - તેથી ત્યારે તેની સાથે મિત્રવત્‌ વ્યવહાર કરવો. 
આ ચારેય તબક્કાઓને આપણે ઊંડાણથી સમજીએ તો આપણુ વ્યક્તિગત જીવન અને પારિવારિક 


જીવન સમૃદ્ધ બનશે. 


ભારતીય જીવનદર્શન અને શિક્ષણદર્શન મનુષ્યના સર્વાંગસુદર વિકાસ માટે સચોટ માર્ગદર્શન 
આપે છે... એને અનુસરીએ. વિદેશોની આયાતી પદ્ધતિઓનુ આંધળુ અનુસરણ બંધ કરીએ એમા જ 
આપણુ શ્રેય છે. દુનિયાના અન્ય દેશો પાસે પણ કઈક સારું છે, તે લેવામા કોઈ વાધો નથી...પણ આપણે 
લેવાજેવુ નથી લેતા અને ન લેવા જેવું તરતપકડી લઈએ છીએ. 

ટૂકમા સ્વદેશી બધું ખરાબ નથી અને વિદેશી બધું સારુ નથી. શુ લેવુ અને શુ ન લેવુ એનો વિવેક 


વિક્સાવીએ. 


સ 


અવસાન સમાચાર 


સ્વ. શિવજીભાઈ ભીમજીભાઈ પોકાર, 
ઉમર વર્ષ - ૮૦ 
કચ્છ - કાદીયા (નાના), હાલે - બેલગાવ (કર્ણાટક) 












શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા”૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


ઇષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાને તેમના ચતુર્ભુજ હાથોમાં શુ શુ ધારણ કરેલ છે...?? 


સાચો જવાબ ઃ એક હાથમાં પાચજન્ય શખ છે, બીજામાં સુદર્શન ચક્ર, ત્રીજામા કૌમોદકી ગદા અને 
ચોથામા પદ્મ છે 


સાચો જવાબ આપનાર વિજેતા : જગદીશ દેવજીભાઈ ભોજાણી, હિંમતનગર. ૯૪૨૨૮૮૪૩૬૪ 


ભારતીય ચલણ ની ૨૦૦૦ ની નોટ પર એક બાજુ મહાત્મા ગાધી છે 








તો બીજીબાજુ કઈ આકૃતિ અકિત કરેલ છે... ??? 


આજ 95 દ્વ 
દાઈ ૫૫ 9 ક ધ્ધ ન્ન . ક જ ફા. ફે 


ર યસ પ્ર 
9121197 4 9.42 [29] છ ધા. 
દી ક પ | ક હય કે. ૯૬ લી ન ન 
1 કિ. $ છુભા? ૫ કિત) વ! ! ક 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨૨ વાગ્યા સુધીમાં 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 






ચિ. ન કીન ખૂ 

તા. ર૭ જુલાઈના રોજ ઓશિયન 
કાઉન્સિલ પ્રમુખ મુકેશ કાલરીયા એ આપણા 
સમાજ માં રાજકીય સક્ષમતા વધારવાના એક 
પ્રયાસરૂપે ગુજરાત પ્રદેશ કોગ્રેસ પ્રમુખ સાથે 
મુલાકાત કરેલ હતી. જે મુલાકાતમાં તેઓએ 
અબડાસા તાલુકામા આપણા સમાજના કોગ્રેસ 
પક્ષ માટેના ઉમેદવારોની જાણકારી તેઓને 
આપેલ હતી. અત્યારે કરછમા આપણી જ્ઞાતિ 
સિવાય અન્ય જ્ઞાતિના ઉમેદવારો પણ કોગ્રેસ ની 
ટીકીટ માગી રહ્યા છે, તેવામાં આવી મુલાકાતો 
સકારાત્મક ભાગ ભજવી જાય તેવી શક્યતાઓ 
નકારી ન શકાય. 






શ્રી અખિલ ભારતીય 
ડી સદા 
સાબરકાઠા ઝોન. 


- લી. કાતિભાઈ આર. પોકાર, મત્રી શ્રી. 


આજ રોજ તા.૨૯-૭૦-૨૦૨૦ ના 
સાબરકાઠા ઝોનના તેમજ સમુહ લગ્નન 
સમિતિના ફકત મુખ્ય હોદેદારોની મીટિંગ 
સમુહ લગ્નની ચચા વિચારણા માટે ઝોનપ્રમુખ 
શ્રી શાતિલાલ કે. નાકરાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને 
સનાતન સમાજવાડી હિમતનગર ખાતે મળેલ. 


હાજર રહેલ સભ્યો તથા અન્ય સાથે ફોન 
ઉપર વાત થયા મુજબ હાલની કોરાના 
મહામારી ના સમયમા સરકારશ્રીની ગાઈડ 
લાઈન મુજબ તા.૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ના રોજ 
યોજાનાર સમુહ લગ્ન બધ રાખવાનુ સર્વાનુમતે 
નક્કી કરવામા આવે છે. 


ગોવા સમાજ દ્વારા લેવામા આવેલ આગામી ધામિંક તહેવારો અગે 
- પુરુષોત્તમ માકાણી, ગોવા. 

કોરોના મહામારી ને લઇ સરકાર શ્રી ની ગાઈડલાઈન ને ધ્યાનમા રાખતા ગોવા ની ત્રણેય 

સમાજ માપ્સા સમાજ, મડગાવ સમાજ અને ફોડા સમાજ દ્વારા ગોકુળ અષ્ટમી નો તહેવાર સામાજિક 

સ્તરે ના ઉજવવો એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. જેના ઘરે કાનુડો છે, તેના પરિવાર જનો જરૂરી 

ધાર્મિક વિધિ કરીને પ્રાર્થના અને પૂજા અર્ચના કરી દુનિયામા આવી પડેલ મહામારીથી મુક્તિ મળે 


એવું આહ્યાન કરસે.. 


પ્રકૃતિનો આનંદ લેવા આવે છે પ્રવાસીઓ 





કચ્છ મા આવેલ હિમાલય એટેલ ઘીણોધર જે દાદા સોમનાથ ના મદિર થી પવિત્ર ભાવના એ સહુ 
ને આવકારે છે.. વર્તમાન સમયે કોરોના થી સમગ્ર ભારત થરથરે છે ત્યારે માદરે વતન માં આવેલ 
કચ્છના માંડુ ને પ્રકૃતિ એ પણ અપાર સોંદર્ય આપ્યું છે ને અદભુત શોભા વધારી છે... 

ધીણોધર ડુંગર પર અનેક દર્શનાર્થીઓ પધારે છે અને કુદરત ની ક્ચ્છ ની અપાર હરિયાળી શોભા 


નો નજારો માણે છે .. . 


કેટલીક તસ્વીર અહીં મૂકી છે જે ઝલક છે પણ પ્યાર છે કચ્છ સાથે તો અવસ્ય મુલાકાત લો કચ્છની 
અને મોજ માણી ને સનાતન પ્રકૃતિ ની અનુભૂતિ કરો... 


સનાતન પત્રિકા ના કેમેરા ની અભિવક્તિ... 


